
Mánaðarrit til stuðnings lcirlcju og Jcristindómi ídendinga. 
gefið út af Jvinu ev. lút. Jcirlcjufélagi Isl. í Vestrheimi. 


RITSTJÓRÍ JÓN BJAIiNASON. 


17. árg. WINNIPEG, SEPTEMBER 1902. nr. 7. 


Sorgarskýið á Stóranúpi. 

Ljóð, orkt af hr. Benedikt Gröndal, þá er það frétti§t, að frú Ólöf 
Jóhannsdóttir, hin ágæta eiginkona séra Valdemars Briem, 
væri látin, 17. Marz síðastliðinn. 

(Lag: Þann signaða dag vér sjáum enn.) 

1. Nú dró yfir austrið daprt ský 
og dimmir á fjarrum tindi; 

og ei er sú stundin heit og hlý, 
því helið er í þeim vindi ; 
nú þung yfir landið sígr sorg—• 
og svona fer lífsins yndi. 

2. Hvað margr er ei úr manna sveim 
til moldar úr lffi borinn, 

og ókunnugt nafniö öllum heim 
og engin á jörðu sporin ! 

En nú er allt annað, nafnið þitt 
er nýtt eins og rós á vorin. 

3. Þú fallega rós af fögru tré, 
þó fölnaðr sé þinn blómi, 
þín lofsæla mynd í landi sé, 
hún lifir hjá oss í tómi ; 

en sjálf ertu œðra sett í heim, 
og sæl eftir herrans dómi. 

4. En hér er svo margt í moldu lagt, 

- sem mönnunr vat'gefið fáum ; 




98 


og þaö verör ei í sögum sagt, 
því slíku vér ekki náum. 

En grátstafr okkar heftir hrós, 
og hvergi vér gleði sjáum. 

5. Nú þegir hin skæra skáldsins rödd, 
er skrýðist þú dauðans hjúpi, 

því þú ert úr vorri veröld kvödd — 
og von er þó landiö drúpi. 

Það harmanna svarta sorgarský 
nú sitr á Stóranúpi. 

6. En mannanna börn, hvað viljum vér 
um vizkuna drottins tala ? 

Hann ræðr og setr allt, sem er, 
og annast um blómið dala. 

Hann vekr og slökkvir lífsins ljós 
og leiðir til œðri sala. 

- ---- 

Skilyrðin fyrir jÞví, að maðr só hœfr 
suiinudagsskólakennari. 

RitgjörS eftir hr. Ólaf G. Anderson, lesin af honum á sunnudagsskóla- 
þingi að Garðar, N.-D., 27. Júní 1902. 

Eg vil leitast við að nefna fá af þeim mörgu skilyrðum, 
sem maðr þarf að hafa til þess að geta verið hœfr sunnudags- 
skólakennari. 

Fyrsta skilyrðið tel eg það, að kennarinn sé viattr vel 
kristinn. Oss kemr víst öllum saman um, að tilgangr og 
verkefni sunnudagsskólans sé það að kenna börnunum krist- 
indóminn, gjöra þau kristin, leiða þau til Krists. Sé það 
markmið sunnudagsskólans, þá skilst oss það víst líká, að þeir, 
sem það takast á hendr, þurfa sjálfir að vera vel kristnir, þurfa 
sjálfir að þekkja veginn. Líferni þeirra utan skóla verðr að 
vera í iamrœmi við það, sem þeir kenna á sunnudögunum. 
Annars geta þeir ekki kennt með þeirri alvöru og einlægni, 
sem þó er svo nauðsynleg við kennsluna. Og svo hefir það 
mjög skaðleg áhrif á nemendrna, ef kennarinn ekki leitast 
við að lifa eins og hann kennir, og það dregr úr þeirn góðu á- 
hrifum, sem sunnudagsskólinn ætti að hafa á ceskulýðinn. 



99 


Annað skilyrðiö er það, að kennarinn sé nœgilega vel 
að sér, sé vel upplýstr í guðs orði,—hafi fengið góða krist- 
indómsuppfrœðslu, svo að hann skilji öll höfuðatriði vorrar 
lútersku trúar. 

Þriðja skilyrðið er, að hann hafi nœgan og góðan 
vilja, að málefni kristindómsins sé honum áhugamál, að 
hann vilji leggja mikið í sölurnar fyrir það mál. Kennar- 
inn þarf að leggja mikið á sig. Hann verðr að hafa mikla 
umhyggju og rnikinn undirbúning, ef kennslan á að verða að 
tilætluðum notum. 

Fjórða skilyrðið er, aS kennarinn kunni að kenna. Það 
eru margir menn vel að sér, er þó ekki kunna að kenna öðr- 
um. Og að sjálfsögðu standa þeir þar enn verr að vígi, sem 
aldrei hafa sjálfir gengið í skóla. Því kennsluaðferðin ætti að 
vera lík því, er viðgengst í hinum almennu barnaskólum hér. 
Kennarinn ætti sem allra mest að kenna með því að spyrja 
börnin út úr lexíunni; og verðr hann þá að gæta þess, að 
spurningarnar sé stuttar, en skýrar, svo að þær krefjist sem 
allra mest beins svars. Hann ætti að varast allar þær spurn- 
ingar, sem mætti svara á marga vegu, því þær ekki að eins 
rugla skilning nemendanna, heldr eru þær líka oft bein orsök 
í því, að börnin ekki þora að svara, af því þau vita ekki, 
hvort kennarinn á við þetta eða hitt ; en við það, að geta ekki 
svarað spurningum kennarans, missa þau álit á honum sem 
kennara og virðing fyrir skólanum. Spurningarnar ætti að 
vera sem mest þannig, að þær skýrði hver af annarri sam- 
hengið í lexíunni, sem oft er tekin úr mörgum mismunandi 
köflum í biblíunni, en hafa þó ætíð eitthvað sameiginlegt. 
Enginn skyldi hafa mikil rœðuhöld eða prédikunaraðferð við 
börnin, og varast skyldi allar margbrotnar og flóknar útskýr- 
ingar. Betra er, að barnið fari heim úr skólanum með eina 
hugsun vel skýra, en með alla lexíuna hálfskilda. 

Fimmta skilyrðið er, að kennarinn sé vel undirbúinn. 

Enginn er svo vel að sér, að hann ekki þurfi undirbún- 
ings við. Undirbúningr getr verið margskonar, og allr undir- 
búningr er víst til nokkurs gagns; en þó má ganga að því 
vísu, að ein aðferð geti verið betri og hentugri en önnur. 



IOÓ 


Sunnudagsskólakennararnir í Minneota hafa eina undirbún- 
ingsaðferö, sem eg vildi leyfa mér aö mæla með, ekki vegna 
þess, aö hún er til orðin þar og eg álíti hana betri fyrir það, 
heldr vegna þess, að árangrinn er auðséðr í skólanum. 
Kennslan, sem auðvitað er að mörgu leyti enn ábótavant, 
hefir þó tekið miklum framförum síðan þessi kennsluaðferð 
var upp tekin. En hún er í því fólgin, að kennararnir koma 
saman á fund einu sinni í hverri viku til að búa sig undir 
kennsluna næsta sunnudag ; hafa þeir þá reglulegan skóla, og 
kennir einn af kennurunum þá hinum, svo annar á næsta 
fundi, o.s.frv. Búizt er við, að allir kennararnir sé vel kunn- 
ugir lexíunni; sé búnir að lesa hana, og þær útskýringar, sem 
fyrir hendi eru, áðr en þeir koma á fundinn, en þó einkum sá, 
sem í það skifti á að kenna. Hann verðr að vera sérstaklega 
vel undirbúinn. Það, sem mælir með þessari aðferð, er það, 
að sá, sem á að kenna í það og það skifti, verðr að leggja 
mikið á sig við að læra lexíuna svo vel, að hann geti komið 
fram, ekki að eins fyrir kennarana, sem hann ef til vill veit 
að eru honum fremri að einhverju leyti, annaðhvort vegna 
lengri reynslu í kennslustarfinu, eða vegna meiri hœfileika, 
heldr líka fram fyrir prestinn, sem ætíð er viðstaddur og 
hlustar á og þá oft gefr leiðbeiningar á eftir, ef honum finnst 
einhverju ábótavant við kennsluna, annaðhvort ekki nógu vel 
útskýrt, eða spurningarnar ekki nógu skýrar, eða það, að 
kennarinn hafi ekki getað dregið fram hina andlegu hlið lexí- 
unnar eins og hina sögulegu. Það er ekki áreynslulaust fyrir 
þá menn, sem aldrei hafa gengið í skóla sjálfir, að koma 
svona fram til að kenna öðrum, ef til vill langtum fœrari 
mönnum. En einmitt við áreynsluna aukast kraftarnir ; og 
kennarinn, sem í fyrsta sinn kemr fram með hálfum huga og 
hugsanina á víð og dreif, fær við œfinguna meira hugrekki, og 
lærir að hugsa og kenna miklu skipulegar, og þá auðvitað 
kemr fram í skólanum miklu hœfari en annars. Þessir 
kennslufundir hafa líka það gott í för með sér, að hœgra er 
fyrir prestinn og formann sunnudagsskólans að komast eftir 
hœfileikum hvers kennara, og hvar hver einn sé líklegastr 
til að gjöra mest gagn í skólanum ; því einn kennari getr 



TOt 


veriS vel hœfr til aS kenna fullorðnu fólki, en lítt hœfr til aS 
kenna smábörnum, e 5 a hann getr veriö góör aö kenna smá- 
börnum, en óhœfr til aö kenna fullorðnum. Á þessum kenn- 
arafundum læra allir kennararnir lexíuna eins, og þá auð- 
vitaö kenna þeir hana eins. Mikil ómynd væri það, ef í 
sama skólanum kenndi einn kennarinn öðruvísi en annar, eða 
ef einn legöi áherzlu á eitt atriði lexíunnar og annar á annað, 
vegna þess, aö annarhvor eöa báðir hefði ekki fundið aðal- 
innihaldiö, brennipunktinn í lexíunni. Fundir þessir eru líka 
aöhald fyrir kennarana og koma því til leiðar, að þeir ekki 
koma óundirbúnir í sunnudagsskólann, sem annars svo oft á 
sér stað. 

En nú verðr sagt, aö það sé ekki hœgt að koma þessu 
við nema í bœjunum ; út til sveita sé það ómögulegt. Eg 
hygg, að ef viljinn er góðr og áhuginn nógu sterkr fyrir 
sunnudagsskólamálinu, þá megi koma því svo fyrir, að slíkr 
undirbúningr geti verið hafðr líka í sveitum úti. Guðsþjón- 
ustur eru víst oftast haldnar þar um hádegisbilið ; og sýnist 
mér þá, að kennarar sunnudagsskólans gæti komið saman 
einni eða hálfri annarri klukkustund áðr og undirbúið sig með 
því fyrirkomulagi, sem að framan er bent á. 

Sjötta skilyrðið fyrir því, að maðr sé hœfr kennari er 
það, að liann hafi aðlaSanda viðmót. 

Vér vitum, að sumir menn hafa eitthvað það við sig, sem 
dregr hugi annarra að þeim, og aðrir hafa eitthvað það við 
sig, sem er fráhrindanda. Þeir geta verið að öllu öðru leyti 
jafnir; en þessi munr á lyndiseinkunn og viðmóti þeirra getr 
gjört hina fyrrnefndu því betr hœfa til kennslustarfsins sem 
hann gjörir hina síðarnefndu til þess óhcefa. Annar kennari 
hefir ætíð fullan bekk, en hinn tóman. 

Eg hefi svo ekki þessar ófullkomnu bendingar lengri. 
Eg vil að eins geta þess, að þetta velferðarmál vort, sunnu- 
dagsskólamálið, er ef til vill mikilvægasta málið, sem vér nú 
höfum meðferðis hér á kirkjuþingi, og ættum vér að leggja 
alla mögulega rœkt við það. Undir því, hvernig oss tekst 
með sunnudagsskólann, er að mjög miklu leyti komin framtíð 
ungmenna vorra í kirkjulegu og kristilegu tilliti. Látum oss 



102 


þá sem allra fyrst koma góðu lagi á sunnudagsskólana hjá 
oss, og umfram allt verum vandir aö kennurum. 


Hin „hærri kritík“. 

Eftir séra Rúnólf Marteinsson. 

I. 

Talsvert hefir nú um þetta efni verið ritaö fyrir oss fs- 
lendinga þessi tvö síöustu ár. Aöalmennina, sem mælt hafa 
í riti meö ,,hærri kritíkinni“ hjá oss, þarf ekki að nefna. En 
eitt þaö orð, sem einna fyrst og oftast hefir veriö á vörum 
þeirra, er v í s i n d i — eöa vísindaleg rannsókn. Þetta síðara 
orðtœki er að eins til ofr lítillar útskýringar. Því hugmyndin 
um rannsókn felst í orðinu vísindi. Orðiö ,,vísindi“ er mjög 
aölaðanda. Það er óhætt aö segja, að fyrir nútíðar-mennta- 
menn marga sé það algjörlega töfranda. Þaö dregr þá að sér 
meö einhverju svo merkilega sterku og unaðsríku segulafli. 
Orðið ,,vísindi“ er einskonar átrúnaðargoö nútíðar-menning- 
arinnar. Það er því mjög fyrirgefanlegt, þótt íslendingum 
þeim, sem gjörzt hafa talsmenn hinna nýju kenninga um biblí- 
una, þyki gaman aö velta þessum orðum ,,vísindi“ og ,,vís- 
indaleg rannsókn“ á tungu sinni og vilji gylla skoðun sína meö 
svo fögrum nöfnum. 

En það er ekki nema í mjög takmörkuðum skilningi, að 
,,hærri kritíkin“ getr talizt til vísindalegrar rannsóknar; ogvel 
líklegt er það, að þegar menn, sem ekkert þekkja til, heyra 
,,hærri kritíkina“ nefnda vísindalega rannsókn, þá hugsi þeir, 
að það sé miklu meiri vísindi í sambandi við það mál en í raun 
Og veru er. 

Vísindi nefnist öll sú þekking mannanna, sem þeir hafa 
safnað sér og náð haldi á fyrir rannsókn sína á því svæði til- 
verunnar, sem skynseminni er unnt að komast að, og svo skip- 
að niðr í eðlilegar deildir eða flokka. Þannig hefir jarðfrœð- 
ingrinn skoðað kletta jarðarinnar með skeljum þeirra, dýra- 
förum og mismunandi lögum, þangað til, eftir feikna-fyrirhöfn 
og óþreytanda samanburð, honum tókst að marka niðr jarð- 
myndunartímabilin í réttri röð og lýsa lífi dýra og jurta, sem 



103 


áttu heima á hverju þeirra út af fyrir sig—, meö öðrum orð- 
um: að lesa meö fullkominni vissu, að minnsta kosti í mörg- 
um meginatriSum, sköpunarsögu jarSarinnar út úr klett- 
unum. 

Þetta er sýnishorn af vísindalegri rannsókn í öllum grein- 
um vísindanna. VísindamaSrinn leggr hönd sína á eitthvaS, 
sem er fastákveSiS eSa áþreifanlegt, og hann sýnir heiminum 
þaS. Heimrinn trúir því, ef til vill, ekki undir eins. Hann 
verSr líka að rannsaka til þess aS vita, hvort þetta er víst eSa 
ekki; en sé þetta áreiðanlegt, þá má hann til aStrúa; og þessi 
uppgötvun tekr sér svo sæti í musteri vísindanna. Sé þetta 
aS eins tilgáta, tilheyrir þaS ekki vísindum, hversu margir vís- 
indamenn sem kunna aS fallast á, að þaS sé rétt. ÞaS er t.d. 
meiri hluti nútíðar-vísindamanna, sem fellst á breytiþróun- 
arkenning Darwins í öllum aðalatriSum. Þó er hún ekki vís- 
indi, fyrir þá sök, aS hún er ekki sönnuS. Hún er enn að 
eins tilgáta, sem mönnum yfir höfuS finnst meira eða minna 
sennileg. 

Það er langt frá þvf, aS allt starf vísindamanna sé orðiS 
að vísindum. I sambandi við þaS einmitt er allr ágreiningr- 
inn. ESlilega vilja allir menn halda því fram, aS það, sem 
þeir staShœfa, sé sannað. Þess vegna er ósönnuðum tilgát- 
um oft haldið aS oss og sagt: ,,Þetta er sannað. Allir vís- 
indamenn Norðrálfunnar trúa þessu. Þú ert heimskingi og á 
eftir tímanum, ef þú ekki trúir líka. “ 

Mjög merkileg vísindaleg rannsókn snertandi biblíuna 
hefir átt sér staS í seinni tíS. Hún hefir veriS fólgin í því aS 
grafa upp úr rústum gamalla borga bókasöfn austrlanda- 
þjóSanna. Ógrynni af leirspjöldum með letri á hefir fundizt 
austr f Mesopotamíu-dalnum. Þau spjöld hafa ómetanlegt 
gildi fyrir sögu þeirra þjóða, sem þar bjuggu endr fyrir löngu; 
en jafnframt varpa þau miklu ljósi yfir sögu GySingaþjóSar- 
innar sökum sambands þess, sem var milli hennar og þjóS- 
anna austr í dalnum. Því Mesopotamíu-dalrinn var fyrsta 
heimkynni Abrahams. Austr í þann dal fór þjónn hans til að 
leita ísak kvonfangs. ÞangaS fór Jakob til aS flyja undan 
Esaú, Úr þeim dal norðanverSum komu þeir Sargon og 



104 


Salmanassar, sem unnn og eýddn ísraelsrfki. Úr silSrparti 
dalsins köm Nebúkadnesar, sem lagbi Jerúsalem í rústir. I 
þeim dal voru Gyöingar í herleiöingar-útlegöinni í 70 ár. 
Margt í sögu Gyðingaþjóöarinnar er því náknýtt við sögu 
þjóðanna í Mesopotamíu-dalnum. Ef nú saga sú, sem biblí- 
an hefir meðferðis, væri mjög óáreiðanleg, rnætti að öllum 
líkindum þarna fá áþreifanlegar sannanir, sem hefði vísinda- 
legt gildi, fyrir þvf, að í henni sé svo eða svo margar söguleg- 
ar villur. Auðvitað má vel segja, að þegar tvær bœkr liggja 
fyrir manni og sín segir hvað um eitthvert ákveðið efni, þá 
hljóti maðr og að vera í vafa um það, hvor segir satt. Maðr 
hafi ekki meiri vissu fyrir því, að leirspjöldin í Babýlon segi 
satt frá, fremr en hinar helgu bœkr Hebrea. Engu að síðr 
verðr þó auðsætt, þegar allt er nákvæmlega borið saman, að 
allmikið af því, sem fyrir liggr, hlýtr að vera óyggjandi sann- 
leikr. Þetta er vísindaleg rannsókn. Ef biblían væri í sögu- 
legu tilliti óáreiðanleg bók, myndi henni af þessu búin vera 
hin rnesta hætta. En hver hefir svo reyndin orðið ? Sú, að í 
öllum verulegum atriðum hefir þessi rannsókn orðið söguleg- 
um áreiðanleik biblíunnar til stuðnings. Hér skal bent að 
eins á eitt dœmi í þessu sambandi. Það dœmi er reyndar 
ekki úr Mesopotamíu-dalnum, heldr frá Egyptalandi. En það 
stendr nákvæmlega eins á með Egyptaland í þessu tilliti eins 
og Mesopotamíu-dalinn. Það land kemr við sögu Gyðinga- 
þjóðarinnar, og það á jafnvel enn þýðingarmeiri hátt en 
Mesopotamíu-dalrinn. 

Fyrir árið 1887 var því haldið fram af fjölda lærðra 
rnanna, sem voru að eiga við rannsókn biblíunnar, að Móses- 
bœkrnar og Jósúabók (sexbóka-safnið, sem nú er kallað), 
gæti ekki verið ritaðar af þeim, sem þær bœkr eru kenndar 
við, fyrir þá sök, að ritlistin hafi þá ekki verið kunn á því 
svæði. En það ár fannst í gryfju hjá Tel-el-amarna, þorpi 
einu í Egyptalandi, heilt safn af leirspjöldum með samskonar 
fleygletri og vér finnum hjá Mesopotamíu-mönnum. Þessi 
spjöld voru mestmegnis bréf frá konungum og landstjórum á 
Sýrlandi, Fönisíu og Kanaanslandi til konunganna Amenophis 
III. og Amenophis IV., sem ríktu á Egyptalandi frá því hér 



io5 


um bil árib 1500—1430 f. K., eða me 5 öðrum orSum rétt á 
sama tíma, sem þeir Móses og Jósúa voru uppi. Þetta sann- 
ar, að fleygritun var þekkt í öllum þessum löndum, sem. hér 
eru talin, á þeim tíma. Þetta sannar auðvitaS ekki, að 
Móses og Jósúa hafi ritaS bœkr þær, sem bera nöfn þeirra; en 
það sannar, aS það var ekki ómögulegt af þeim ástœðum, 
sem rannsóknarmennirnir báru fram. 

I öSru tilliti hefir einnig í seinni tíS staSiö yfir veruleg 
vísindaleg rannsókn í sambandi viS biblíuna. J)að er hin svo 
kallaða texta-, ,kritík“ (eða rannsókn á handritum biblíunnar). 
Orsök þeirra rannsókna er sú, aS til eru um 2000 skrifuð hand- 
rit af nýja testamentinu frá fornöld. Þegar þau eruborin sam- 
an,koma í ljós ekki færri en 1 50,000 mismunandi lesmátar, ef 
allt er tekið til greina, svo sem breytileg stafsetning og röS 
orða. A 5 komast aS vissu um þaS, hver sé rétti lesmátinn er 
verk texta-,,kritíkarinnar“. Þegar á þriðju og fjórðu öld eft- 
ir Krist unnu sumir kirkjufeSrnir að því, að fá sem réttastan 
biblíu-texta; því jafnvel þá var farið að bera á mismunandi 
lesmátum. Á miðöldunum lá þetta í dái; þá var latnesk þýð- 
ing, Vulgata, almennt notuS í rómversku kirkjunni. MeS 
siðbótinni vaknaði aS nýju þrá til þess, aS sjá biblíuna á frum- 
tungunum með sem réttustum texta. Sá, sem gjörði mest í 
því tilliti fyrir gríska textann, var Erasmus. Hinn gríski texti 
nýja testamentisins, sem hann gaf út árið 1516, fékk almenna 
viðrkenning og var notaSr í öllum löndum prótestanta langa- 
lengi. En er menn loks fóru að bera þann texta saman við 
handritin, sem smámsaman fundust fleiri og fleiri, þá byrjaði 
texta-, ,kritíkin“ í nútíðarmynd hennar. Englendingrinn John 
Mill má kallast hinn fyrsti, er vann að því rannsóknarverki. 
Hann undirbjó útgáfu af nýja testamentinu árið 1707 og dró 
þar fratn 30,000 mismunandi lesmáta. Þýzki guðfrœSingrinn 
Bengel hélt svo því starfi áfram lengra. Mill setti fram dœm- 
ið; en Bengel byrjaði úrlausnina. Það gjörði hann meS því 
að komast að nokkrum fastákveðnum grundvallarreglum fyrir 
því, hvern lesmáta, af mörgum mismunandi, skyldi álíta rétt- 
an. Margir hafa svo síSan varið mestöllu æfistarfi sínu til 
þess að rannsaka handritin, bera þau nákvæmlega saman. 



ioó 


finna ný handrit, yfirfara allar fornar og merkar útleggingar, 
og einnig rannsaka nákvæmlega allar tilvitnanir úr nýja testa- 
mentinu í ritum hinna elztu kirkjufeöra. Helztu menn slíkir 
voru þeir Griesbach, Lachmann og Tischendorf á Þýzkalandi 
og Westcott og Hort á Englandi. 

Allt þetta starf hefir verið rannsókn í hinni réttustu merk- 
ing orðsins, og ekkert hefir verið gjört nema eftir hinni ná- 
kvæmustu reikningslist. Á þessu svæði vísindanna má nefna 
eins stórkostlega fundi og suma hina mikilvægustu í náttúru- 
vísindum. Slíkr fundr var það t. a. m., þegar Tischendorf 
árið 1859 fann Codex Sinaiticus, elzta handrit af öllu nýja 
testamentinu, í klaustri við roetr fjallsins Sinaí. 

Allt öðruvísi er því varið með ,,hærri kritíkina“. Hún 
hefir enga merkilega fundi, engar merkilegar uppgötvanir til 
að styðja sig við. Hún er ekkert annað en hugmyndir ýmsra 
guðfrœðinga um það, sem sé í biblíunni sjálfri. Hennar menn 
rífa og tœta sundr biblíuna og hafa ekkert annað við að styðj- 
ast en sína eigin vizku, sínar eigin hugmyndir, sínar eigin til- 
gátur. ,,Hærri kritíkin“ er guðfrœðisleg stefna, en í réttri 
merking orðsins — ekki vísindi. 

Nýtt prédikanasafn. 

Eftir séra Friðrik J. BeRgmann. 

Það er óneitanlega gleðilegr vottr um vaknanda kirkju- 
legt líf meðal vor Islendinga, að fleiri guðsorðabœkr, einkum 
prédikanasöfn, eru farnar út að koma en vér höfum átt að 
venjast. 

Nú, svo sem ári eftir að prédikanir séra Jóns Bjarnason- 
ar komu út, birtist annað safn af sunnu- og helgidaga-prédik- 
unum eftir séra Helga heitinn Hálfdanarson. Sonr hans, séra 
Jón Helgason, kennari við prestaskólann í Reykjavík, hefir 
valið þær úr rœðum þeim, er faðir hans lét eftir sig, og búið 
þær undir prentun. 

Nafn séra Helga heitins hefir góðan hljóm í eyrum ís- 
lenzkra kirkjumanna. Hin yngri kynslóð núlifandi íslendinga 
hefir numið kennslubók hans í kristnum frœðum á undan ferm- 



io7 


ing. Sálmana hans höfum vér allir sungið, síSan sálmabókin 
nýja kom til sögunnar. GuSfrœSi sína hafa flestir ísl. prest- 
arnir, nema þeir allra yngstu, numiS viS fœtr hans. Sögu 
hans yfir fornaldartímabil kristninnar muna allir eftir. SiS- 
frœSinni og prédikunarfrœöinni, er út voru gefnar aS honum 
látnum, gleyma menn heldr ekki. Nú bœtist þetta safn nýrra 
prédikana frá hans hendi viö, og mun mörgum þykja vænt um 
þaS. 

Er ekki óhætt aS segja, aS viS engan einn mann, er uppi 
hefir veriS á síSastliöinni öld, sé ísl. kirkjan í jafn-mikilli 
þakklætisskuld og séra Helga ? 

Allt, er eftir hann liggr, ber vott um gáfaSan kristinn 
mann, meS heitum áhuga fyrir kristindóminum, sem hefir sett 
sér fyrir markmiS aS verja öllum kröftum sínum kristninni 
meSal þjóSar sinnar til viöreisnar og viögangs. 

Hvort sem hann yrkir sálma, flytr fj'rirlestra á presta- 
skólanum eöa stendr á prédikunarstólnum, fylgja honum sömu 
einkennin: stillileg hugsun, sem þegar í staS kemr auga á aö- 
alefniö og heldr sér fastri viö þaö, án þess aS leyfa sér 
nokkra útúrdúra, — glögg dómgreind, sem klýfr efniS sundr og 
brýtr þaö til mergjar, — laukrétt kirkjuleg smekkvísi, sem 
ætíö finnr hverri hugsun og hverri ritsmíS, er eftir hann liggr, 
lýtalaust kirkjulegt sniS og fastákveöiö kirkjulegt mót,— sam- 
vizkusöm vandvirkni, sem ekkert ómak telr eftir sér til þess 
aö verkiö verSi eins vel af hendi leyst og föng eru til. And- 
rúmsloft kirkjunnar, sem hann elskaSi, er í hverri setning, 
sem eftir hann liggr. 

Gáfurnar sjástbezt á því, hve allt, sem hann hefir ritaö, 
er skýrt og Ijóst. ÞaS er þaulhugsaö fyrirfram og ekki sett 
á pappírinn fyrr en þaS er hverjum alþýSumanni skiljanlegt. 
Og skipulagiS í framsetning hans er oftast nær fyrirmynd. 
Hann hefir kunnaö þá list, aS leiöa hugsanir sínar til sætis, 
ekki síSr en láta þær vera sœmilega til fara. 

HjartaS kernr einnig til greina, einkum í sálmunum hans 
og rœöunum. Eg þarf ekki annaö en benda á sálminn 611 í 
sálmabókinni: ,,í dauSans faöm nú falliS er“, þar sem maör 
finnr hjartaö titra undir hinum stillilegu og trúarstyrku oröum 



io8 

fööursins yfir látnubarni; um þann sálm þykir mér líka, og 
eg hugsa mörgum öörum, einna vænzt af öllum frumorktu 
sálmunum hans. Og í þessum prédikunum verör ósjaldan 
vart viö hjartað, sem titrar, þó miklu meira beri á hinni ró- 
legu skynsemi, sem leggr niör lífsins veg fyrir ungum og göml- 
um, varar við hinum vonda vegi og brýnir fyrir lesendunum 
hvert heilræöiö úr guðs orði á fœtr öðru. 

Þessar prédikanir séra Helga hafa marga kosti, og skal eg 
í fám orðum benda á hina helztu þeirra. 

Þær eru allar um ákvcffiff cfni, scm JialdiS er fast viff. 
Enginn er í vafa um, hvað verið sé um að tala. Þar er ekki 
sitt orðið úr hverri áttinni, eins og of oft mun hafa átt sér 
stað í ísl. rœðugjörð. Þetta efni er ávallt liðað sundr, oftast 
í þrjá eða fjóra liði, með hinni mestu nákvæmni. Hver rœða 
er látin byrja með hœfilega löngum inngangsorðum. — Ekki 
er laust við, að þessi nákvæmni verði stundum of mikil og 
þessi tilbreytingalitla niðrskifting ofr lítið þreytandi. Henni 
er hætt við að gjöra rœðuna fremr þurra og draga nokkuð úr 
því andríki, sem ávallt verðr eitt hið göfugasta einkenni pré- 
dikarans. Þess vegna hafa menn nú víðast hvar lagt þetta 
rœðusnið niðr. En það hefir þann kost, að einlægt er talað 
um efnið og enginn útúrdúr tekinn. 

Rœðurnar eru allar Ijósar og einfaldar og lausar viff alla 
fotdild. Engin tilhneiging hjá höf. að vekja þá tilfinning hjá 
öðrum: Þetta er falleg rœða! Þar er blátt áfram verið að 
flytja guðs orð, einfaldlega og óbrotið. Og prédikarinn dylr 
sjálfan sig á bak við drottin, til að draga ei úr dýrðinni hans. 
— Þessi einfaldleiki í rœðugjörð hefir ávallt verið álitinn ein 
hennar göfugasta einkunn. En allir góðir hlutir hafa oftast 
nær einhvern ókost í för með sér hjá oss mönnunum. Það 
er svo hætt við, að rœðan verði eitthvað litlaus og áhrifalítil, 
þegar persóna prédikarans dylst mönnum;—honum er þá 
gjarnt til að tala í almennum orðatiltœkjum og hugsanirnar 
slá mann ekki með því afli, sem œskilegt er. Tilheyrendrnir 
heirnta með réttu, að fá að skyggnast inn í sálarlíf þess manns, 
s ;m guðs orð boðar, og fá eitthvað að vita um, hvað það hefir 
o stað hann að eignast þessi sannindi og með hverju móti þau 



100 


hafa oröiS lifandi í sálu hans. Páll og Jóhannes koma býsná 
greinilega fram í ritum sínum, og oss þykir vænna um þau 
fyrir bragðið; það er ekki þeim til lýta, heldr til hróss. 

Þær eru há-evangeliskar í orðsins bezta skilningi. Höf- 
undinum er um að gjöra að leggja fram evangelíum drottins 
vors Jesú Krists í hreinni og fullkominni mynd, án þess að 
fella úr eða bœta við.—En hver kynslóð þarf að finna til þess, 
að sú prédikun, sem hún heyrir, hafi eitthvað nýtt til brunns 
að bera. Hið nýja, er sú kynslóð, sem heyrði séra Helga 
heitinn prédika, fann hjá honum, ímynda eg mér að hafi verið 
hið fullróma, greinilega tungutak,—skýrari mynd af persónu 
frelsarans og gleggri skilgreining hinna kristilegu hugmynda 
en menn höfðu áðr átt að venjast. Og í allt þetta er mjög 
mikið varið. En nú er ný kynslóð komin til sögunnar. Hún 
finnr nú að sönnu þetta sama í rœðum séra Helga. En þyrst- 
ir hana ekki eftir einhverju öðru? Hafa eigi nýjar þarfir og 
nýjar kröfur risið upp hjá henni? Hefir hún ekki sérstakar 
efasemdir og freistingar við að stríða ? Þarf ekki eitthvert 
nýtt lag til að ná athygli hennar og draga huga hennar að 
sannindum trúarinnar ? Mun henni ekki finnast, að þetta hafi 
hún áðr heyrt og hér ekki vera svör upp á þær spurningar, 
er hún geymir í hjarta? Mun hún finna hér hið gamla evan- 
gelíum í þeim búningi, sem beztum tökum nær á huga hennar? 

Eg býst við, að það verði fremr hinir eldri en hinir yngri, 
sem láta sér finnast þessar rœður til sín stílaðar. Og það er 
öldungis eðlilegt. Það eru sjálfsagt nokkuð mörg ár síðan 
þær voru fluttar. Og hugsunarháttrinn breytist og með hon- 
um kröfurnar. Guðs orð er í sjálfu sér ávallt hið sama. En 
það þarf stöðugt að fá nýja og lifandi mynd í hjörtum þeirra, 
er það boða. Vitnisburðrinn í kirkjunni þarf ávallt að bera 
vott um viðleitni til að skilja þá kynslóð, er hann snýr sér til, 
og hjálpa henni gegn þeim efasemdum, freistingum og ástríð- 
um, sem henni eru hættulegastar. 

Mér þykir ekki ólíklegt, að þessar prédikanir falli hinum 
elzta hluta hinnar núlifandi kynslóðar jafnvel betr í geð en 
nokkrar aðrar. Þetta rœðusnið held eg einmitt falli því fólki 
bezt. En sú kynslóð, sem nú er á bezta reki, mun hafa nokk- 
uð aðrar kröfur og aðrar spurningar fram aö bera. 



Þær eru hæfilega langar, þessar prédikanir; hvorki of 
langar né of stuttar, eftir mínu viti. Að því leyti eru þær al- 
gjörlega sniðnar eftir því, sem bezt á við nú. Eg tel það mik- 
inn kost. Því löng rœða þreytir, hversu góð sem hún er, 
nema þá við einstök tœkifœri. 

Stíll höfundarins er sléttr, einfaldr og blátt áfram. Hann 
er hvergi eiginlega skáldlegr, miðar ekki sérlega hátt, er nærri 
því alveg líkingalaus; en orðin falla ætíð býsna þétt utan um 
hugsunina. Höf. snýr sér beint til áheyrendanna og leggr á- 
minningar sínar þeim eins nærri og honum er unnt. Hann 
kemr aldrei með neitt, sem meiðir tilfinningar manna eða 
smekk. 

Bókin er prýðilega úr garði gjör að öllum ytra frágangi, 
með nýju, ljómanda letri, og mynd höfundarins. Það er íull- 
komin ástœða til að gleðjast yfir því, að hún er komin út. 
Fyrst og fremst er eg viss um, að öllum, sem prédikanir þess- 
ar lesa, verða þær til blessunar og sálubótar. Og þar næst er 
mjög margt af þeim að læra fyrir ísl. presta, sem í svo mörgu 
geta tekið sér þær til fyrirmyndar. Margt fleira mætti um 
þær segja, en þetta verðr að vera nóg í bráð. 

-OOO-É- 

Kirkjan í Mikley, tilheyrandi hinum lúterska söfnuði ís- 
lendinga þar, var vígð sunnudaginn 14. þessa mán. (16. e. 
trín.). Vígsluna framkvæmdi forseti kirkjufélagsins, séra J. 
Bj., með aðstoð þeirra séra N. Steingríms Þorlákssonar og 
séra Rúnólfs Marteinssonar. Séra Steingrímr prédikaði við 
þetta tœkifœri og lagði út af guðspjalli dagsins, sem segir frá 
því, er Jesús vakti upp frá dauðum son ekkjunnar í Nain. 
Nokkur hópr fólks var til altaris. Tveir kirkjuvígslusálmar 
voru í þetta sinn sungnir, sem sérstaklega höfðu verið orktir 
fyrir þessa stórhátíðarstund í sögu safnaðarins, og munu þeir 
báðir í heild sinni birtast í næsta blaði ,,Sam. “ Höfundr 
þeirra er hr. Magnús Einarsson, gamall guðhræddr maðr, 
mjög einkennilegr, sem eitt sinn átti heima í Mikley, en flutt- 
ist fyrir nokkrum árum vestr á Kyrrahafsströnd. Áðr en 
hann fór þangað orkti hann sálmana, skildi þá eftir í hand- 
ritum hjá kunningjum sínum í eynni og bað þá sjá um, að 
sálmarnir væri sungnir, þá er kirkjan væri vígð. 



Mikleyjarkirkja er steinsteypt hús, laglegt, þótt lítiö sé. 
Hún stendr á fögrnm stað, viö Mylnuvíkina norðaustan til í 
eynni. Eyjarbúar reistu hana árið 1890, en ágreiningr út af 
trúmálum olli því lengi lengi, að hún gat ekki orðið vígð. 
Til var ætlazt, að vígsla kirkjunnar yrði framkvæmd í Marz- 
mánuði síðastliðnum. En þá kom fyrir hindran sú, sem áðr 
hefir verið um getiö í ,,Sam. “ (xvn, 2—bls. 20—21). 

Prestr Mikleyjarsafnaðar, séra Rúnólfr, lýsti yfir því í 
lok kirkjuvígslu-guðsþjónustunnar, hvílíkt fagnaðarefni þessi 
atburðr væri söfnuðinum eftir hina löngu bið og sáru trúmála- 
baráttu. Þrautseigja og staðfesta þeirra manna, sem helzt 
hafa staðið fyrir málum safnaðarins í stríði liðinnar tíðar, er 
þeim til mikils sóma. Og sérstaklega eiga konurnar í Mikley 
þakkir skilið fyrir það, sem þær hafa gjört til þess að prýða 
kirkjuna. 

Áðr en mjög langt líðr mun séra Rúnólfr, ef guð lofar, 
koma með dálítið ágrip af sögu Mikleyjarsafnaðar í ,,Sam. “ 


Trúarsamtalsfundir þrír hafa nýlega haldnir verið hjá 
oss. Hinn fyrsti í kirkju Mikleyjarsafnaðar 14. Sept., sama 
daginn, sem kirkja sú var vígð, seinna um daginn. Annar í 
kirkju Selkirk-safnaðar að kvöldi hins 15. Og hinn þriðji í 
Fyrstu lútersku kirkju í Winnipeg að kvöldi hins 18. Um- 
rœðu-efnið á öllum þessum fundum var: HvaS gjörir mann- 
inn sœlan? — Málshefjandi á Mikleyjarfundinum var séra Jón 
Bjarnason, á fundinum í Selkirk séra Hans B. Thorgrímsen, 
og á fundinum í Winnipeg séra Rúnólfr Marteinsson. Allir 
fpndirnir voru fremr vel sóttir og heppnuðust yfir höfuð vel. 
Á fyrsta fundinum voru þrír af prestum kirkjufélagsins, þeir 
sömu, sem tóku þátt í kirkjuvígslunni; á öðrum fundinuin 
fimm, einn þeirra séra Friðrik J. Bergmann ; á hinum þriðja 
fjórir, þeir sömu sem voru á fundi Selkirk-safnaðar nema 
séra Friðrik, er þá var kominn út í Argyle-byggð í skólamáls- 
erindum. 


Séra Friðrik J. Bergmann hefir nú fyrir fullt og allt setzt 
að hér í Winnipeg, og byrjar kennslustarf sitt á Wesley Col- 
lege undir eins eftir lok þessa mánaðar. Hann er ráðinn af 
skólamálsnefnd kirkjufélags vors til kennaraembættisins upp á 
1200 dollara árslaun. Þetta mjög þýðingarmikla fyrirtœki 



iii 


kirkjufélagsins bar sig vel í fjárhagslegu tilliti síðastliðiS ár. 
Vonanda, a5 niörstaðan verði eigi lakari, heldr betri, á þessu 
ári. Séra Friðrik hefir með talsvert góðum árangri verið að 
vinna að fjársöfnun í skólasjóð fyrir sunnan ,,línuna“ áðr en 
hann nú í þessurn mánuði korn hingað norðr til W.peg ; 
Telja má víst, að íslendingar í Manitoba sjái sér fœrt nú á 
þessu sannkallaða veltiári að leggja all-ríflega til skólasjóðsins. 

Gjörðabók kirkjuþingsins, sem haldið var í sumar að 
Garðar, kom út snemma í þessum mánuði, prentuð í prent- 
smiðju ,,Lögbergs“ í Winnipeg,og var að fyrirmælum kirkju- 
þingsins send til útsölu öllum, sem á þinginu sátu, líka hinum 
sérstöku erindsrekum, konum jafnt sem körlum, er sendir 
voru á fundina út af rnálum sunnudagsskólanna og bandalag- 
anna. Verðið er 15 cts. Búizt við, að allir selji öll þau 
eintök af ritlingnum, sern þeirn voru send. 


Séra Jón J. Clemens hefir því miðr ekki séð sér fœrt að 
taka köllun kirkjufélagsins íslenzka, sem samþykkt var á árs- 
þingi þess hinu síðasta, til þess að gjörast missíónarprestr hjá 
oss. Hann er fyrir skömmu orðinn fastr prestr ensk-lúterskra 
safnaða í Ellsworth, Wis., og þar í nágrenninu. Væntan- 
lega er þó eigi þar með loku skotið fyrir það, aö hann aftr 
fari að vinna fyrir félag vort. 

_Séra Rúnólfr Marteinsson fór missíónarferð vestr til 

Þingvallanýlendu og Lögbergsnýlendu í Assiniboia í byrjan 
Ágústmánaðar. Hr. Pétr Hjálmsson hefir annars dvalið hjá 
söfnuðunum þar og unnið að kristmdomsmalum þeirra siðan 
snemrna í Júlí. 

__í missíónarerindum fór og séra Friðrik J. Bergmann 1 

Ágúst snemma til íslendinga-byggðarinnar við Mouse River, 
N.-D., og prédikaði þar sunnudaginn hinn 10. Stutt skýrsla 
uni þéssa ferð hans frá honum sjálfum kemr væntanlega í 
næsta blaði. 


Hr. Ólafr S. Thorgeirsson, 644 William Ave., er féhlrðir , .Samei ningarinnar . 

VFRRT T lÓS' 11 —hið kirkjulega mánabarrit þeirra séra Jóns Helgasonar og Haralds Níels- 
'■ sonar i Reykjavík-Íil sðlu i bókaverzlan H. S. Bardals i Winnipeg og kostar 60 cents. 

FTMREIÐIN" eitt fjölbreyttasta og skemmtilegasta tímaritið á íslenzku. Ritgjörðir, mynd- 
" ir sbgur, kvæöi. VerÖ 40 cts. hvert hefti. Fæst hjá H. S. Bardal, j. S. Bergmann o. fl. 

TSAFOLD‘' lang-mesta blaÖið á fslandi, kemr út tvisvar í viku allt áriÖ; kostar í Ameríku 
” S1.50. H. S. Bardal, 557 Elgin Ave., Winnipeg, er iitsölumaSr. 


SAMEININGIN“ kemr út mánaðarlega, 12 númer á ári. Sunnudagsskölablaðið ,,Kenn- 
" arinn" fylgir meö „Sam." í hverjum mánuöi., Ritstjon „Kennarans er séra N. Stein- 
grímr Þorláksson, West Selkirk. Man. ArgangsverÖ beggja bkðanna að eins ím 
greiðist fyrirfram.— Skrifstofa ,.Sam. : 704 Ross Ave., Wtnnipeg, Manitoba, Canada. 
títgáfunefnd: Jón Bjarnason, (ritstj.), Friðrik J. Biíkgmann, Ólafr S. Þorgeirsson. 
BjÖRN B. JÓNSSON, N. Ste ingrímr Þokláksson. _ 

Prentsmiðja Lögbergs. — Winnipeg. 



